V 



III. Winnipeg, Man. Nr. n. 


GILDI GAMLATESTAMENTISINS. 

(Athugasemdir við “Aldamót” 1893.) 

Framh. 

Þá höldum véi' áfram í fyrirlestrinum — þessum makalausa 
bautasteini séra Friðriks — og rekum oss þ'i næst 6 , að á his. 55 er 
Davíð talinn fulltrúi Guðs. Ojæja, hann sýnir, livaða boðskap liann 
hafði að flytja frá guði, eins og þegar hann hertók Rabba og aðrar 
borgir Ammonssona, eða þegar liann myrti Úria til þess að ná í 
Batsebu konu hans. En svo á bls. 56 segir höf., að Davíð liafi vitað 
vel, að þær bænir sem hatrið stílar, væru í munni drottins smurða 
andstygð fyrir guði. Þegar nú Davíð vissi, að gnði voru andstyggi- 
legar aðrar eins hænif og hann oft flutti fram iyrir guð, t. d. í 109. 
sálmi, sem vér komum með fyrir nokkru, því í ósköpunum var hann 
þá að biðja guð ? Var Davíð að biðja guð í þeim tiigangi, að verða 
sjálfur andstyggilegur í augum guðs? Nei, það er ekki gott aðeiga 
við það; það er ekki auðvelt að réttlæta Davíð, því að menn lenda 
þá óhjákvæmilega i þær ógöngur og flækjur, að úr því verður að 
eins endileysa og bull, eins og þetta. Svo fer nú höf. að líkja þeim 
saman, Davíð og Kristi, en þar er þó ólíkum saman að jafna. Höf. 
fyrirlestursins ógnar Davíð, hvað hann skuli vera. hákarlalegur, og 
reynir svo að bæta fyrir honum með því, að sýna fram á, að Kristur 
hafi verið grimmur líka, en með því að hvítþvo Davíð, svertir liann 
Krist. Þegar Davíð lyftist upp, sígur Kristur niður, og ég er alveg 
óviss um, að Kristur mundi hafa þakkað séra Friðrik fyrir þennan 
samanburð. 





Iii2 — 


En einmitt með þessum samanbuiði á Davíð og Kristi sýnir 
presturinn veikleika sannana sinna, — eyðilegg-ur þær í sömu and- 
ránni og liann ber þær fram. Vér skulum nú sefja oss í spor þeirra 
hinna rétttrúuðu og hugsa oss guðinn Krist, óendanlega, ósegjanlega 
kærleiksríkan, scm elskar svo mannkynið, að hann leggur lífið í 
sölurnar fyrir það, sem jafnvel ber allar þeirra syndir upp á kross- 
inn. Þó að þær væru rauðar sem blóð, þá var þó kærieikur hans 
svo mikill, að þeirra gætti ekki, liann þvoði þær, svo að þær urðu 
hvítar sem snjói', hurfu sem reykur tyrir vindblæ eða mjöll fyrir 
sólarliita. En -— nú fer þessi guð að taka ! annan streng ; hann 
þrumar yfir Faríseum: “Þéi’ höggormar, þér nöðrukyn, hvernig 
getið þér umflúið helvítis dóm ?” Um borgirnar Korazin og Betsa- 
ida segir hann: “Bærilegri munu verða lcjör Týrusar og Sídonar á 
degi dómsins en ykkar, — og þú Kapernaum. sem mænir við liim- 
inn, þér mun til helvítis niðursökt verða.” “Þér eruð af föðurnum 
íjandanum og girndum yðar föður viijið þér hiýðnast,” Og svo hið 
seinasta sem vér allir þekkjum : “Farið frá mér böivaðir í þann 
eilífa eld, sem búinn er djöflunum og hans árum.” — Þetta á að 
sanna, að Davíð gamii hafi verið guðsmaður mesti, en þetta einmitt 
sannar það, sem kyrkjan heldur jafnfast í og víti, því að livort- 
tveggja liangir á óleysanlegri keðju. Það sannar það, sein þeim er 
sárast að missa, það sannar það, að Kristur hafi eh-lii verið guð. Get- 
ur nokkur liugsað sér, að guð færi að tala svona eða hugsa svona ? 
Að guð, hinn alfullkomni kærleikur, færi að hafa þvílík orð, færi að 
ijá rúm öðrum eins hugsunum ? 

En það er annað, sem athugavert er við þetta. Með tilvitnun- 
um þessum bendir presturinn ekki einungis á tilfinningar og lundar- 
lag Krists, heldur einnig á trú hans. Þar sem hann lætur Krist 
segja, “að Kapernaum muni til helvítis niðursökt verða,” þá vekur 
það mann til þess að hugsa á þessa ieið : trúði þá Kristur virkilega 
á helviti ? Vér getum best trúað því, að margur maðurinn hafi ekki 
lagt fyrir sig þá spurningu, fyr en séra Fr. vakti þá til þess, en um 
leið fara menn að hugsa þetta betur út í æsar.- hverju trúði þá 
Ivristur ? Það væri fróðlegt að vita það. 

Vér sjáum þarna að hann trúði á Víti, — já, á eilíft óendanlegt 
víti, og þeir sem viija vera rétttrúaðir og fylgja orðum hans eins og 
liin heilögu rit þeirra skrá þau, þeir geta ekki undan því komist að 
trúa eins, þeir verða annaðhvort að trúa á cilíft, óendanlegt víti, á 
eilífan, því nær almáttugan djöful, sem guð getur ekki sigrað, eða 
þá að afneita Kristi. Þeir Iiljóta að trúa því, að meginhlutinn af 



— 163 


vinunum, sem þeir elska, ástvinunum þeirra kærustu, börnunum 
elskulegu, fari í liið eilífa bál og kveljist þar og veinium alla eilífð ! 
gnísti tönnum af þessum djöfuliegu kvölum, því að “þeirra ormur 
deyr ekki og þeirra cldur slöknar ekki.” og “mjór er sá vcgur sem 
til lífsins liggur, og fáir þcir, scm hann rata.” Þeir verða að trúa 
þcssu, eða að öðrum kosti að afneita Kristi. Það cr cnginn milliveg- 
ur til. Klerkar reyna vanalega að breiða yfir þetta með allrahanda 
kattarklóri, því að þeir eru hræddir um, að alþýðan vakni, og fari 
þá að hugsa. 

Yér sjáum nú hér af eigin framburði prestsins, varnarmanni 
hirmar lútersku kyrkju, að Kristur hefir á heivíti trúað. En hvað 
var það fleira sem hann trúði ? Yér skulum rekja út í æsar hugs- 
unina, sem klerkurinn benti oss á. 

Vér sjáum þá (Lúk. 17, 29) að Kristur segir: “En á þeirn tíma 
þegar.Lot fór út af Sódóma, rigndi eldi og brennisteini af himni, 
sem eyðilagði þá alla,” og rétt á undan segir hann: “Þeir átu og 
drukku, tóku sér konur og giftust alt til þess dags, er Nói fór inn í 
örkina og flóðið kom, sem eyðilagði þá alla.” Að hugsa sér það, að 
guðinn Kristur skyldi ekki vita betur, eða að guð-maðurinn Kristur 
skyldi trúa því, að eldi hafi rignt af himni og brennisteini þegar 
Sódóma eyðilagðist! Nú var því vitanlega alveg eins varið með 
Sódóma eins og með brunahraunin og eldgosin á Islandi. En eng- 
inn einasti Islendingur mundi nokkurn tima trúa því, að sá eldur 
hafi af himnum komið, eða að brennisteinninn í Kröflunámum við 
Mývatn sé regn af himni. 

Eða þá flóðið hans Nóa. Þeir eru víst liarla fáir hinir lútersku, 
sem trúa því. Fyrirlestur vor um það (í öðrum árgangi Dagsbr.) 
stendur alveg óhrakinn enn, og hefir hann þó staðið í Dagsbrún og 
verið útgefinn sérstaklega, en það er ekki búið að hreifa cða hrekja 
einn einasta staf í honum enn þá, og bíður líklega fyrst um sinn. 

Þá sér maður það, á Matt. 12, 40, að Kristur trúði því, (eins og 
sumir aðrir !!) að Jónas gamli hefði verið í kviði hval-fiskjarins í 
þrjá daga og þrjár nætur. En er ekki þetta og annað eins að kasta 
öllu viti og skvnsemi og gera sig að dýrum I stað manna ? Ilvað 
eru þeir margir lútersku mennirnir setn trúa þessu. Oss getur ekki 
annað en sárnað að vita til þess, að nokkur landi vor skuli vera svo 
mikill andlcgur aumingi, að gleypa þetta og annað eins, 

Það getur verið að vér minnumst á livalsöguna áður en langt um 
líður, og viljum vér því ekki fara fleiri orðum um þetta. 

Þetta, að Kristur trúi á helvíti, á flóðið og Nóasöguna, á brenni- 


1G4 — 


steinsrigningar, á eldrigninger, á söguna um Jónas og hvalinn, sýn- 
ir það, að Kristur getur ekki hafa verið guð, og þá er um lcið öll sú 
hygging, sem kyrkjan hefir bygt á honum sem guði fallin. Þetta 
sýnir það, að hann heflr verið sannur gyðingur, alinn upp í gyðing- 
legum fræðum, með gyðinglegum hugmyndum. Það er að segja, ef 
að maður tekur þessar frásögur postulanna sem sannar. En vér 
trúum þeim ekki öilum. Af því að Kristur var sannur gyðingur, 
trúi ég því að liann hafl trúað sögunni um Nóa, um Sðdóma og Jón- 
as. Ilann liefir kanske hálf-trúað á viti, og hafi honum sárnað, lieíir 
hann kannske gleymt sér svo, að liann hafl vistað einhverja þar, 
það getur góða menn hent; en að hann hafl sagt dómsorðin þungu: 
“Farið frá mér bölvaðir í þann eilífa eld, sem búinn er djöfiinum og 
hans árum” -— að hann hafl sagt þau, óæstur, með fullu valdi yflr 
skapsmunum sínum, því getum vér ekki trúað, oss er ómögulegt að 
trúa því um jafn kærleiksríkan mann og Kristur var, manji, sem 
aldrei gat aumt séð, sem læknaði sjúka, líknaði nauðstöddum, — 
mann, sem deyjandi bað fyrir þeim, sem kvöldu hann og píndu. 
Oss kemur til hugar að postularnir ranghermi þar, þeir segi þar 
ekki satt. Þegar menn líta á málavöxtu, þá er heldur ekki svo 
gott, að tilfæra orðrétt orð manns eftir ein 50 til G0 ár. Eg spyr: 
getur nokkur lúterskur maður ábyrgst, að koma orðrétt með alt, 
sem hann heflr talað einhvern vissan dag fyrir einum 50—00 árum, 
eða einhverja ræðu orðrétta, sem hann heflr haldið þá ? En þetta 
var það, sem postularnir gerðu, þeir skrifuðu upp það, sem Kristur 
gerði og sagði meira en mannsaldri eftir dauða hans. 

Það sem því höfundur fyrirlestursins vinnur með þessum sam- 
anburði Davíðs við Krist, er þá það, að hann dregur Krist fram á 
sjónarsviðið til þess, að gera hann svartan, hann þwjer óhreinindin 
af Davíð með Kristi, en með því, að gera Krist svartan eyðileggur 
liann alt, sem hann hettr verið að segja, því að, þó að alt, sem hann 
heflr framborið, hefði verið gullvægt og satt, þá er þó þetta eina, að 
sverta höfuðpersónuna Krist nóg til þess, að gera fyrirlesturinn 
verri en þýðingarlausan. Framhald. 



— 165 — 


KENNINGIN UM GUÐDÓM KRISTS. 

—-<&.— 

(Sannanir með og móti. Sannanir með eru auðkendar með 
rómverskum tölum ; en mótsannanir með venjulegum tölum). 

VI. Tómas sagði við Jesú (jóh. 20, 28): “Drottinn minn og 
guð minn.” Þegar nú Kristur neitar því ekki við Tómas, að liann 
sé guð, og neitar því heldur ekki við Gyðinga, þegar þeir kallahann 
guð, þá er það augljóst, að Kristur kannast við að hann sé guð. 

6. En sú framsetning ! Þeir vita það vci, að Kristur afsakar 
sig við Gyðinga og segist ekki vera guðs sonur, segir auk þess, að 
með orðinu “guð” meini ritningin mikla menn, þá menn, sem guðs 
orð sé til talað, og þó leyfa þeir sér að standa fast á þessu. Voru 
nokkur líkindi til þc.-,s, að Kristur fæii að reiðast Tómasi, þó að 
hann líkti honum við þá Móses, Aron, Davið, Samúel og neíndi hann 
nafninu guð, sem þeir voru nefndir ? Þegar Gyðingar seinna fara 
að bera þetta á hann, að hann hafl liðið það, að menn kölluðu liann 
guð, þá fer hann og afsakar sig. Hér var þetta í meinleysi gjört, 
en þar var það gjört í illum tilgangi, hér þurfti Kristur ekkert að 
skifta sér af því, en þar átti að gera það að dauðasök hans. Og það 
sem Kristur segir með dauðann fyrir augunum, það ætti þó að vera 
þess vert, að þeir sem trúa á hann, tækju það gilt; en þá viður- 
kennir hann einmitt cMd að hann sé guð. 

VII. Páll postuli segir (Róm. 9, 5), að “Kristur sé yfir öllu, 
guð blessaður að eilífu.” 

7. Væri nú hér sagt: guð, biessaður að cilífu, þá væri nokkur 
ástæða til þess að telja stað þennan sönnun fyrir guðdómi Krists; 
en nú er engin komma (,) á eftir orðinu guð, og verður því guð 
blessaður hið sama og blessaður af guði. 

VIII. Þá segir Páli postuli (Hebr. 1, 8) um soninn: “Þitt há- 
sæti, ó guð, varir um aldur og æfi.” 

8. Hér virðist nú í fljótu bragði, sem neitendur guðstígnar 
Krísts séu alveg komnir í mát. Ilér sé guðdóinur Krists tekinn svo 
skýrt fram, að nú sé ekkert undanfæri annað, en að játa hann. En 
ef að vér lesum dálitið lengra, þá sjáum vör hvernig að í þessu ligg- 
ur, því að í næsta vessi fer Páll að útskýra þetta. Ilann segir : 
“þú elskaðir réttindin, þess vegna hefir guð, þinn gitð, s > urt þig 
mcð gleðinnar viðsmj'iri fi - am yfir þina jafningja.” Guðdómur 
Krists er þá, eftir orðum Páls, í því fólginn, að hann er fremri öll- 
■um öðrum mönnum. Að scgja, að guð faðirinn, upphafið máttur- 
jnn, sé jafningi nianna, það er að niðurlægja guð, það ekki einung- 



is eyðileggur guðstign Krists, heldur eyðileggur það sjálfatign guð- 
dómsins. Skepnan getur ald i- ei vcrið hið sama og skaparinn, hún 
getur aldrei verið jafningi þcss sem skóp hana. Þetta sýnir einmitt, 
að Páll heftr haft hina sömu hugmynd og lagt liina sörnu þýðingu í 
orðið “guð,” sem Kristur sjálfur, að það tákni þá menn, sem guðs 
orð er talað til, eða sem eru innblásnir af guðs anda. 

IX. Enn segir Páll (Tit. l, 3) “skipun guðs, vors frelsara.” 
0g segja klerkar að þetta eigi við guðdóm Krists. 

9. Þetta er mjög vaiasamt, því að einmitt rétt á undan, í 1., 1., 
aðgreinir postulinn þá guð og Jesúm Krist. Ilann segist vera þjónn 
guðs og postuli Krists, og í næsta vessi á eftir aðgreinir hann þá enn 
aftur, og gerir mun á “guði föður” og “drottni Jesúen orðið 
drottinn vitum vér að þýðir hið sama og herra, en ekki guð. 

X. Þá halda klerkar því fram, að ritningin segi, að Kristur 
hafi verið skaparinn. — I fyrstu hók ilós , 1. l<ap cr sagt, að guð 
hafi skapað himin og jörð. En nú segir Jóh. 1, 3, að “allir hlutir 
séu fyrir það (orðið) gcrðir, og án þess sé ekkert til orðið, sem til sé.” 
(Orðið segja þeir að sé sama og Kristur). — Enn segir Jóh., 1, 10, 
að “beimurinn hafi verið fyrir það (orðið, eða Jesúm Krist) gcrður.” 
Og Páll segir (Hehr. 1, 2) “til vor talað fyrir soninn, sem hann setti 
erfingja allra hluta, fyrir hvern hann og hefir skapað heiminn.” 
0g í Kól. 1, 16, því að “fyrir hann er alt skapað sem er á himni og 
jörðu.” Og svo herða þeir á þessu með því, að koma með staðinn 
5. Mós., 6, 4: “Heyr þú, ísrael! Drottinn vor guð er sá einasti 
guð.” 

10. Þessar sannanir lderka cru æði veigalitlar þegar að ergáð 
Að minsta kosti hafa þær týnt innblæstrinum á leiðinni, er þær voru 
að breytast og verða íslenzkar, því að fyrst og fremst er það, að orð- 
ið “fyrir” getur þýtt: handa, og þá væri það : allur heimurinn var 
skapaður handa Kristi; nú segjum vér vanalega, að heimurinn hafi 
skapaður verið handa manninum, handa Jóni og Jónasi, Pétri og 
Páli. En þar fyrir kemur oss ekki til hugar að leggja þá þýðingu í 
það, að þeir séu guðir Jón eða .lónas, Pétur eða Páll. 

En það er annað við þetta. Að segja að Kristur sé guð, skap- 
arinn, er svo mikil hugsunarvilla, að það gerir alla menn að vit- 
firringum, sem halda því fram. Kitningín segir, að Kristur hafr 
fyrst orðið til, þegar heilagur andi yflrskygði Maríu, þá var hann 
getinn, áður var hann því ekki til. Að segja nú, að sá sem ekki er 
til, skapi alt sem til er, og þar á meðal sjálfan sig, er svo mikil endi- 
leysa, að ef' rétt væri, ættu þeir sem fyrst að vera hneptir á vitskertra 



— 167 — 


hús, sem því halda fram. Það er ekki að vita upp á hverju þeir 
kunna að taka. Margir skoða þetta sem svo meinlausa vitieysu, að 
það taki því ekki, það verði að lofa þeim að hringla lausum, meðan 
þeir geri ekki meiri skaða. En það cr að gæta að þvi, að þeir kunna 
að fylla ósjálfstæða aumingja þessari guðdómlegu speki sinni, sem 
þeir kalla, og svo gengur þessi endileysa í ættir mann fram af manni 
og einlægt verður sonurinn hálfu vitlausari, en faðirinn vat'. Þetta 
magnast eins og hvað annað. Það er sjúkdómur, sem of lengi hefir 
verið leyft að magnast, og gera mennina heimska. 

XI. Enn koma þeir með það, er Jesús er látinn segja (Jóh. 5, 
18) “að Gyðingar hafi viljað ráða hann af dögum af því hann kall- 
aði guð föður sinn og gerði sig sjálfan guði jafnan.” 

] 1, Ef að á að fara að kalla þá alla guði, sem kalla guð föður 
sinn, þá fara þeir nú að fjölga guðirnir, því að allir kristnir menn 
kalla guð föður sinn, og lieiðingjar kalla oft guð þann, sem þeir trúa 
á, föður sinn. En engum kemur til hugar að hugsa, að þeir sjálfir 
séu guðir. En þar sem Kristur á að gera sig jafnan guði, þá þekkj- 
um vér þó allir orð hans: “Faðirinn er mér meiri” (Jóh. 14, 28). 

XII. Og svo þetta hjá Jóh. 12, 45 : “Sá sem sér mig, hann 
sér þann er mig sendi.” 

12. Þessi staður fellur fyrir öðrum: “Enginn maður hefir 
nokkru sinni guð séð” (Jóh. 1, 18). 


ÓDAUÐLEIKI SÁLARINNAR. 


Nú á dögum hallast fjöldi hinna hugsandi manna mcst að trú- 
skoðun þeirri, scm byggir trúna á annað lífá sambandi mannlífs- 
ins og hins eilífa skapandi anda. Jlenn halda því fram, að ef að 
öllu væri lokið við dauðann, þá væri líf mannsins a jörðunni þýð- 
ingarlaust, þá væri settur siagbrandur fyrir framfarir mannsandans, 
þá væri heftur bæði andlegur og siðferðislegur þroski mannsins. 
Þessvegna getur það ekki verið, að líf ntannsins endi við gröfina. 
Alt mannlífið væri þá að cins liið grimmasta háð. Það væri loku 
skotið fyrir það, að hver einstakur maður næðiþeim andlegum og 
siðferðislegum þroska, sem líf hans hér bendir á, að hann eigi að ná. 
Réttlætinu yrði ekki fuilnægt. Vér sjáum það svo oft og iðugloga, 
að ír.e.m ganga svo í gröf sina, að þeir verða að liggja undir himin- 
hrópandi ranglæti, og ekkert getur réttlætt þær kvalir, þá sorg, þá 



eymd, þá gremju, þá skerandi angist, þau blóðugu tár, sem mann- 
lífið pressar af þeim, nema þeir eigi að fá umbun í öðru lífi, eins og 
ekkert getur réttlætt það, þegar menn stundum ala aldur sinn að ó- 
sekju í svikum og Ivgi, í kúgun og harðsljórn, spillandi velferð allra 
sem þeir ná til, eitrandi líf þeirra, kveljandi og pinandi bæði líkama 
og sál, og eru svo hróðugir og hlæjandi yfir öllu saman; ekkert get- 
ur rcttlætt þetta ástand, nema það, að til sé annað líf, þar sem hinn 
rangláti fái sína hegningu og venjist af sínum vondu og ranglátu 
vegum. 

Svo framarlega, sem þvi hugmyndin um réttlæti og kærleika 
sö til í hjörtum vorum, svo framarlega, sem hún er til í einu einasta 
mannsbjarta, þá bendir þessi hin sama hugmvnd oss yfir um á land- 
ið ókunna, í heiminn andlega, þar sem réttlætið verður fyllra, þar 
sem gráturinn verður minni, þar sem dygðin verður fullkomnari, 
ekki einungis fullkomnari í hugmynd sinni heldur betur uppfylt í 
mannlíttnu. 

A þetta bendir hin eilífa ósegjaniega þrá mannlegs anda, þráin 
eftir meira róttlæti, meiri kærleika, þráin, að elska meira og elska 
lengur, elska heitara, en mönnum gefst færi á í þessu lífi, þráin, að 
vera þar með ástvinum sínum, þ"áin eftir þvi, að þeir nái rétti sin- 
um, þegar þeim heíir verið misboðið hér og líf þeirra eyðilagt, um 
lengri eða skemmri tíma. A þetta bendir enn þráin eftir fegurð- 
inni, sem aldrei verður södd í lifi þessu, þráin cftir sannleikanum, 
sem einlægt vex meira og meira eftir því. sem augu manna opnast 
fyrir nýjum sannindum, þi’áin til liins góða, sem einnig vex einlægt 
því meira, sem menn leitast við að fullnægja henni. Á það bendir 
alt þetta hungur sálarinnar, sem einlægt fer vaxandi eftir því, scm 
maðurinn verður vitrari, betri og fullkomnari. 

Væri þetta ekki svo, væri ekki þessi von annars líís, þá væri 
ranglæti heims þessa sannarlega blóðugt, öll sú farsæld og ánægja, 
sem til er í heiminum gæti ekki réttlætt einn tíunda ekki einn 
hundraðasta, ekki einn þúsundasta hluta af rangindum þeim, böli 
og mæðu, sem menn verða við að búa, sem heimurinn hefir þegar 
tekið út, sem hann á eftir að taka út um ókomnar aldir. Saklaus 
kemur maður inn í heiminn, ósjálfráður, án þess að hafa óskað eftir 
þvi, sekur kvalinn og píndur fer hann úr honum. Þetta getur ekk- 
ert réttlætt, nema arinað líf, nerna framlialdandi fullkomnun og 
þroski í öllu, sem gott er og satt og fagurt og elslculegt, framhald- 
andi fullkomnun í öilu þessu, fyrir hvern einstakan mann, er það 
eina, sem getur réttlætt bölið og mæðnna, og tárin og andvörpin í 
heimi þessum. 



— 169 


FRAMTÍÐ TRÚBRAGÐANNA. 

Eítir Paul Carus. 

(Lauslega þýtt úr “Open Court”). 

Á þessura siðusta og vestu tíraum er eins og trúarbrögðin 
skjálfi á beinunum. Margt af hinum gömlu hugmyndum manna er 
orðið fúið og rotið, og svo er því kastað, en nýjar hugmyndir koma 
í stað hinna gömlu, Nýjar hugmyndir um náttúruna, heiminn, 
jörðina, mannkynið, guðina. Vísindin verða ekki lengur þögguð 
niður, frelsið or einlægt heimtað af fleirum og fleirum, er setið hafa 
öldum sáman, hneptir undir oki kúgunarinnar, og frelsið verður 
einlægt meira og meira, veitist einlægt fleirum og fieirum, en hvað 
verður þá um trúarbrögðin ? 

Margír hugsa sér, að í framtíðinni muni mannkynið verða trú- 
laust, trúin fari einlægt minkandi og minkandi, þangað til hún loks- 
ins verði engin. En þá blanda þeir saman trú og hjátrú, þeir vill- 
ast á því, að kalla trú á hégiljur og hindurvitni, trú á kraftaveik og 
helga dóma, trúarbrögð. Þeir virðast gleyma því, að trúin cr í 
heiminum, að hún heflr byrjað sem trú á alt það, sem maðurinn 
skildi ekki í, orðið síðan skrípatrú, en svo farið að kasta einni hé- 
giljunni á eftir annari, farið meira og meira að greina sannleika frá 
lygi, orðið meira og meira andlegri og andlegri. Þeir, sem ætla, að 
trúin sé ekki þess virði, að mannkynið haldi í hana, þeir dæma 
trúna eftir skrípamyndum hcnnar, eftir kyrkjudeildunum, eftir játn- 
ingunni, eftir hégiljunum og hindurvitnunum, sem menn nú eru að 
kasta jafnóðum og mennn þroskast svo andlega, að menn verði fær- 
ir um það. Þessir inenn virðast gleyma því, að trúin er andlegur 
kraftur, en ckki vofa ein, að hún nú er á framrásarskeiði og snýst 
meira og meira að lögum skynseminnar og náttúrunnar, já gctur 
ekki g-engið á móti þeim, því að þá verður hún meiningarlaust bull. 

Það, að hjátrúnni og hégiljunum heflr verið blandað saman við 
trúna, sýnir aðeins það, að þau trúarbrögð þurfa að hreinsast, það 
þarf að kasta soranum burtu og rýma burtu öllum villum sem 
mögulegt er. 

Vér gætum eins liugsað oss, að komandi kynslóðir vcrði sál- 
arlausar, eins og að þær verði trúlausar. Hvorugt er hugsanlegt, 
en eins og vér vonum, að sálir hinna komandi kynslóða verði göf- 
ugri, upplýstari, fegurri, eins vonum vér að trúin verði göfugri, 
fegurri, skynsamari. Því að því nær, sem trúin kemst skynsem- 
innni. því sannari er hún. 



170 — 


Þeir, sera ætla, að vaxandi þekking 4 lögum náttúrunnar muni 
alveg rýma trúnni burtn, fara vilt í því, að þeir ætla, að það sé 
hvort öðru gagnstætt trú og náttúrulögmál. Trúin á kraftaverkin 
fer, hún er þegar dauð, nema hjá þeim, sem fáfróðastir eru, en það 
hefir aldrei verið sönn trú, það hefir vci’ið hjátrú, sem menn í fá- 
vizku sinni hafa ímyndað sér, að væri trú. 

Það þarf enga spádómsgáfu, heldur aðeins meðalskynsemi til 
þess, að sjá það, að eftir eitt eða tvö hundruð ár, þegar uppgötvanir 
vísindanna, sem nú eru bornar fram á háskólum heimsins, eru orðn- 
ar .almenningi kunnar, þá verður trúin talin miklu meira virði, en 
hún jafnvel er talin nú. En hún verður öðruvisi, en trú alþýðu nú 
á dögum, liún verður göfugri, sannari, kærleiksfyllri ognáttúrlegri. 



MAX MULLER. 

Trú hans á öðru h’fi. 


Hinn nafnfrægi málfræðingur Max Muller virðist hallast að 
skoðun þeirri, að sálir manna hafi lifað áður en þær komu í heim 
þenna. — Ilonum farast þannig orð : 

“Eg hlýt að játa það, að persónulega hefi ég veikleika nokkurn. 
Eg get ekki hrundið frá mér þeirri slcoðun, að sálir þæi' sem iaða 
oss að sér í þessu lífi, eru einmitt þær hinar sömu sálir, sem vér 
þektum og elskuðum í öðru lífi á undan þessu, og að sálir þær, sem 
hrinda oss frá sér — vér viturn ekki hvernig — eru sálir þær, sem 
oss féll illa við, sem vér höfðum andstygð á í fyrra lífinu. 

Vér verðum að gæta þess, að vér vitum ekki livað sáli-n var á 
undan þessu litt — já jafnvel ekki hvað hún var liin fyrstu ár barn- 
æsku vorrar. En þó trúum vér því, og sú trú er á góðum rökum 
bygð, að það setn vér köllum sál, hafi verið til frá fæðing vorri. 
Hvaða ástæðu höfum vér þá til þess, að efast um, að hún hafi verið 
til fyrir fæðinguna ? Að segja að sálin hafi fyrst byrjað að vera til 
er hún fæddist, væri hið saina og segja, að hún hætti að vcra til et' 
vér dæjum, þvíað hvað eina, sem byrjun hefir, hlýtur enda að taka. 
Ef að vér viljum nú reyna að gera ályktanir af líkum, þat' sem önn- 
ur þekking er oss bönnuð, niegum vér þá ekkisegja, að sálinni verði 
eirts va:'ið í öðru lífi eins og í þessu, og þegar hún hættir að lifa hér, 
þá rís hún upp eður lifnar þar, eins og hún lifnaði hér. Þetta er 
reyndar ekki apnað en ályktun, en í þessum heimi vorum heíir húp 



171 — 


fullan rétt til þess að krefjast, að verða tekin til greina, þar senr 
ekki er hægt að koma við öðrum sönnunum. 

En nú vilja sumir spyrja, hvað þetta annað líf eigi að þýða, ef 
að vér munum ekkert af þvi, sem fyrir oss heflr komið í þessu lífi ? 
En prófessorinn svarar þeim á þessa leið : 

Vér getum sagt það með nokkurnvegin vissu, að súla vor iiafl 
lifnað hér, án þess að muna nokkuð eftir sínu fyrverandi ástandi. 
Sála vor man jafnvel ekld eftir tilveru sinni hina fyrstu daga hér- 
vistar sinrar á jörðu þessari, en í sjálfri sér her liún mcðvitundina 
um ódauðleika sinn, og henni er jafnómögulegt að hugsa sér byrjun, 
scm endir tilveru sinnar, og efað sálir manna mætast í öðru lífi, 
eíns og þær mættust liér, ogclska hver aðra eins og þær elskuðu hér, 
hvort mundi þá annað líf vera svo mjög ólíkt lífinu hðr á jörðunni ? 
Hvort mundi það þá verða illa þoiandi eða ekki þcss virði, að lifa 
þar aftur ?” 

Vér höfum sýnt hér of'uriítið ágrip af skoðunum Max Muller’s, 
ekki fyrir það, að vér föllumst á þær, heldur af' þvi, að maðurinu or 
frægur sem vísindamaður og vitmaður um heim allan, og mun því 
mörgum þykja gaman að kynnast hugmyndum hans. 



KONUNGSRlKIÐ IIANS REX LITLA. 

[Þýtt éir ensku.J 

Orðið Rex er latneskt og þýðir konungur, og af því að svcinn 
si, er sagan gerist af, var í vissum skilningi konungur, þá er nafn 
þetta gefið honum. 

Jæja, hann Rex litli átti heima í Bandaríkjunum. Það kannað 
sýnast undarlegt, að nokkur maður með því nafni skyldi þar vera, 
það hefir þó verið fremur sjaldgæft, að konungar ættu heima þar. 
Hann var fimm ára gamall, ekki var nú aldurinn hár, en hann gat 
verið hæði góður og skemtilegur drengur; en því er nú ver og mið- 
ur, og það er sárt að þurfa að segja frá þvi, að stundum var hann 
líka óþelekur og ekki góður drengur. 

Einn góðan sumarmorgun lág eitthvað illa á honum. Hann 
byrjaði daginn með því, að koina of seint til morgunverðar, sem 
kom af því, að hann hafði ekki látið skóna. slna á réttan stað kvöld- 
ið áður, og þurfti svo að leita að þeim alller.gi utn morguninn. Svo 
steyfti hann úr mjólkurkönnunni niður í kjöltu sína og þurfti að 



— 172 — 


hafa fataskifti og fara úr nýju sjóinannafötunum sínum. Það þótti 
honum ákafiega leiðinlegt; hann hljóðaði upp, stappaði í gólfið, og 
barði með fótunum, svo að fóstra hans ætlaði ekki að geta komið 
nokkru tauti við hann. 

Loks var hann þó farinn að komast í samt lag aftur, en þá 
kallaði móðir hans á hann úr lestrarstofunni, og bað hann að hlaupa 
upp í herbergið hennar og sækja handkiæði í efstu kommóðuskúff- 
una. Var hann þá að lesa sögu um konung einn, sem var að leggja 
af stað til þess, að berjast við óvini sína; vildi hann ekki yflrgefa 
bókina og sagði því: “Eg vil ekki,” og hélt áfram að lesa. 

“Góði Kex minn,’ sagði móðir hans stillilega, “heyrðir þú að 
ég var að tala til þín ?” 

“Ójá.” 

“Já — en” 

“Já, mamma.” 

“En því f'erðu þá ekki ?” 

“Ég vil ekki fara.” 

“Það gerir engan mun, Rex ! Earðu undir eins, og þegar þú 
kemur aftur, þá kom þú með söguna scm þú ert að lesa, því að ég 
þarf að segja þér nokkuð.” 

Hann fleygði nú bókinni á gólfið svo að small í, og fór upp á 
loít, en lamdi í tröppurnar með liverju fdtmáli. Þegar hann kom 
ofan aftur, var hann þungbúinn og svartur í framan sem þrumuský, 
og ætlaði að fleygja handklæðinu í kjöltu móður sinnar, en hún 
greip þá í hendina á honum og hélt honum föstum. 

“Heyrðu mig, litli óþekki drengurinn minn; sýndu mér bók- 
ina, sem þú heflr verið að lesa, og segðu mér eitthvað úr sögunni.” 

Rex varð alveg forviða. Hann hafði búist við því að vorða 
sneyftur. 

“Oh! nú sé ég,” mælti móðir hans, cr hún leit á bókina. “Það 
er saga af konungi, eins og þú ert sjilfur. Var það hraustur maður ? 

“Já, mamma, liann var svo liraustur, að hann barðist við óvini 
sína, og góður var hann líka og hjálpaði æfinlega bágstöddum.” 

“Langar þig ekki til þess. að vera annar eins konungur, litli 
drengur minn ?” 

“Ó, mamma, ég gæti það ckki; hér eru cngir konungar.” 

“Satt er það, en samt ertu konungur og hefir lconungsríkí að 
stjórna.” 

“Ég gæti ekki barist við óvini mína.” 

“Þú hefðir þó getað barist við einn núna, en þú varst svoddan 



173 — 


hugleysingi; hugsaðu út í þ;ið. Þú veist, góði minn, að nafnið þitt, 
líex, er latneskt orð, og þýðir konung og konungsríkið ert þú sjálf- 
ur. Þú getur verið góður konungur, vondur konungur, ónýtur kon- 
ungur, eftir því, hvernig þú hegðar þér. Ef að þú hleypir óvinun- 
um inn í ríkið, þá getur þú ekki búist við góðu. En ef að þú berst 
Iiraustlega við óvinina, og hrekur þá af höndum þér, þá heflr þú 
frið í ríki þínu, gerir alla þegna þína farsæla, og verður elskaður af 
öllum.” 

“Æ, mig langar til þess að vita hverjir óvinir mínir eru ; ég 
skal þá lemja óspart í höf'uð þeim.” 

“0, þú lit’.i lireystimaður! Heldurðu að þér gagni það nokkuð 
að berja í höfuð þeim ? Þú verður að losna við þá. En ef að þú 
vilt vita hverjir óvinir þínir eru, þá skal cg segja þér það. í dag 
var kæruleysið hinn fyrsti óvinur þinn, svo kom reiðin og nú sein- 
ast rustaskapurinn, og- þú hlevftir þeim inn í mitt konungsríkið þitt. 
Þegar þeir voru búnir að vera þar nokkra stund, þá lamdir þú í höf- 
uð þeim, eins og þú kemst að orði, og bældust þeir þá niður um 
stundarsakir. En ég er hræddur um, að þeir komi aftur á morgun, 
nema þú hrekir þá algerlega út úr ríki þínu, og bjóðir inn þangað 
blíðlyndi, kærleika og kurteisi. Mér þykja allar líkur vera til þess, 
að konungurinn, sem þú varst að lesa um, liafi á drengjaárum sínum 
vandlega gefið gætur að því, hverjir það voru, sem tóku sér vald 
yfir honum, og þess vegna var hann svo vitur og hraustur þegar 
hann óx upp. Ef að hann hcfði verið reiðigjarn og talað Ijót oið, 
og verið rustalegur, þá hefði enginn viljað skrifa um hann, og eng- 
inn hef'ði sagt frá hreystiverkum hans og góðverkum. Það fer eftir 
því, hvernig drengirnir litlu eru, hvort þeir verða góðir menn eða 
vondir, þegar þeir vaxa upp, og ég er mjög hrædd um, að þú 
hljótir að heyja orustu hið innra með sjálfum þér, áður en þú losnar 
við óvini þessa. Farðu nú aftur og lestu um konunginn þinn, og 
reyndu að vaxa upp eins hraustur og hugrakkur og góður eins og 
hann var.” 

Sólskinssvipurinn var aftur kominn yfir andlit Eex litla, þegar 
móðir hans lauk ræðu sinni, og svo lagði hann liendurnar um hálsinn 
á henni og kvíslaði: 

“Eg skal reyna að berjast við óvinina. Mér þykir vænt um að 
ég er konungur.” 



— 174 — 


YMISLEGrT. 

Gruð = Kiistnr. 

Ef' að Kristur væri sannarlegur guð, eins og gamla kverið okk- 
ar s igði; eins og klerkar rétttrúnaðarins kenna samkvæmt trúar- 
lærdðmum kyrkju sinnar; ef að haníi, eins og grundvallarrit trúar 
þcirra liinna lútersku—Augshorgar-játningin—segir, væri jafn guði 
að aldri, að veru og eðli, svo að faðirinn væri hið sama og sonurinn, 
óaðgreinanlegur fiá honum, — þi leiðir það af sjáifu sér, að það, 
sem sagt er um annan þeirra hlýtur að eiga við um liinn, veran er. 
hin sama þó að nöfnin séu tvö. Þó að því breytt sé um nöfn þeirra 
og nafn Sonarins sett í stað Föðursins og Föðursins í stað Sonarins, 
þá hlýtur það að vera alveg hið sama; það ætti engin villa að geta 
komið út úr þvi; En nú skulum við sjá : “Guð gerir ekkert af 
sjálfum sér” (Jóh. 8. 28) og “Guð talar eins og Kristur kendi lion- 
um” (Jóh. 8. 28). “Ivristur sendi mig” segir Guð (Jóh. 7. 28). 
Guð segir (Jóh. 5. 19.): “Faðirinn getur ekkert gert af sjálfum sér 
nema það, sem hann sér soninn gera.” — Guð segir (Jóh. 10. 17.): 
“Eg læt líf mitt svo að ég taki það aftur.” — “Enginn maður heflr 
nokkru sinni Krist söð ” (Jóh. 1., 18.) “Kristur sendi sinn einget- 
inn Föður” (1 Jóh. 4. 9.) — “Sonurinn er mér meiri,” segir guð 
(Jóli. 14. 28.) Guð hrópaði á krossinum : “Kristur! hví lieflr þú 
yfirgefið mig” ? “Guð var þar alla nóttina á bæn til Krists.” (Lúk. 
G. 12.) Guð sagði: “Snertu mig ekki, því enn þá er ég ekki upp- 
stiginn til sonar míns.” (Jóh. 20. 17.) 

Ef að menn líta nú á málið, þá sjá menn, að hér rekur að endi- 
leysu einni, úr þessu verður ekkert annað en bull og vitleysa, en, ef 
að bókstafurinn á að vera innblásinn, ef að Kristur á að vera guð, 
þá hlýtur svona að fara. Þegar menn fara nokkuð að eiga við það, 
þá er örðugra, en sumir hyggja, að gera eina persónu úr tveimur. 
Þessi sönnunarmáti, sem hér er sýndur er mashematiskur ; ef að x 
er = 4, þá eru 4 = x, en í reikningsfræði er það með öllu óhrekjandi. 

Blóðfórnar-kenningin. 

Það er ein af aðalsetningum kyrkjunnar, að mennirnir verði 
reiknaðir réttlátir eingöngu fyrir verðleika eða forþénustu Jesú 
Krists, fyrir trúna á lians friðþægingu, fyrir trúna á það, 'að hann 
hafi afplánað syndir þeirra, án þess, að þeir vei'ðskuldi nokkuð gott 
með verkum sínum, þótt þau séu góð. Ef að maðurinn ætlar að 
fara að treysta á góðverk sín, þá fer illa, þáþarf hann ekki að vænta' 
sér neinnar friðþægingar. Þetta er hvað eftir annað tekið fram af 



— 175 — 


kyrkjunni, í játningarritum hennar, ræðum prestanna, í skáldskap 
kyrkj u mannanna. 

Þegar menn fara að gæta vel að þessu, þá kemur það nokkuð 
skrýtilega fyrir. Því er heinlínis lialdið fram með þessu, að menn 
geti ílutt réttlæti yflr á annan. Það er alveg samskonar og ef að 
einhver maður fremur glæp, deyðir mann t. d., en nú þckkir hann 
einhvern góðan mann, sem aldrei hcfir glæp framið og scgir: j'i, 
ég vcrð róttlættur fyrir þenna góða mann. Sé nú líkingin cnn full- 
komnari, ef að þessi góði maður hefir nú verið kærður fyrir þennan 
glæp, sem vondi maðurinn framdi, hefir verið dæmdur fvrir að hafa 
unnið hann og tekinn af lífi, þá segir hinn : nú er ég að fullu laus 
við þenna glæp, fyrst að þessi góði maður hefir iiðið dauða fyrir 
hann og fyrir mig. Það er sama hverjum okkar var hegnt. Þetta 
, sér hver maður, að er ekki einungis siðferðisspillandi, hcldur hróp- 
legt ranglæti. Mannfélagið gæti ekki staðist með þessu móti. 

En nú skulum vér sýna fram á aðra enn skýrari hlið á þessu. 
Eins og menn geta tileinkað sér réttlæti annara eins, ættu mcnn að 
geta tileinkað sér eitt og annað t. d. gáfur, skáldskapargáfu, máiara- 
gáfu, tungumálagáfu, hernaðarlist, og ótal fleiri hæfileika. En get- 
vér nú tileinkað oss t. d. skáldskapargáfu Shakespeares ? Vér liugs- 
um oss, að Sliakspeare sö snillingur skáldslcaparins, og það er ekk- 
ert meira að trúa því, að Shakspeare hafi úthelt gáfu sinni yfir all- 
an heiminn til þess, að hún rinni inn í æðar og taugar og eðli og 
hugsanir hvers einasta manns, en að trúa því, að fanturinn réttlæt- 
ist fyrir dauða gyðings eins fyrir nær 1900 árum síðan! En — nú 
kemur spurningin : verðum vér fyrir það skáld eins og Shakspeare? 
Getum vér allir orðið málarar eins og Raphael, eða herstjórar eins og 
Napóleon, eða tungumálafræðingar eins og Max Muller ? Eg er 
hræddur um ckki! 

En á nú þessi trú um réttlætinguna að bæta siðferðið ? Hvern- 
ig í ósköpunum getur hún það ? Kenningin sjálf er eyðileggjandi 
alla siðgæðishugmynd. Væri ekki betra að halda meira á lofti kenn- 
ingunni um, að eins og maðurinn sáir, það muni hann uppskera ? 
Væri það ekki betra, að kenna hinu unga fólki voru, að það verði að 
standa eður falla með verkum sínum, falla á hinum vondu verkum, 
án nokkurrar vonar um, að þau geti sloppið við réttláta hegningu, 
en standa fyrir hin góðu verk sín. Þetta mundi alveg bylta 
um siðgæðishugmyndinni hjá mönnum, en getur nokkur hugsað sér, 
að siðgæðishugmyndin yrði verri fyrir það ? Ég skil það ekki. Þá 
væri numið burtu skálkaskjól það, sem þúsundir og millíónirhræsn- 





— 17G — 

ara, lygara, raorðingja, þjófa fg bófa liafa flfiið undir, sem eftir œfi 
ataða í smán og svívirðingu, liafa dáið svo undur lukkulegir ogsæl- 
ii’, trcystandi því, að Kristur ítafi borið allar þeirra syndir upp á 
krossinfi og afplánað fyrir þær með blóði sínu. 



Heiðruðu kaupendur ! 

Þá er nú að eins eftir eitt (12.) númerið af þessu ári Dagsbrúnar, og 
munum vér láta það koma út seint í næsta mánuði. 

Vér þykjumst vera nokkurn yeginn vissir um, að kaupendur vorir 
yfi.r höfuð, — að sárfáum undanskildum ef_til vill, —.séu vel ánægðir með 
allan frágang og stefnu Dagsbrúnar, og er vel að svo er. En vinsamleg 
ummæli og brós um blaðið er ekki alls kostar nægilegt til þess, að vér get- 
um haldið blaðinu úti næsta ár ; kaupendurnir verða að sýna það í verk- 
inu, að þeim sé ant um, að blaðiö lifi og haldi áfram að koma út. Og það 
er einkum með þrennu inóti að menn geta stutt að því: með því, að 
borgað sé skilvíslega, ekki síðar en fyrir áramót, það sem hver og einn 
skuldar blaðinu nú, — með því, :tð útvega því semflesta nýja kaupendur 
(það kostar oft að eins góðan vilja og ofurlítið ómak) — og með þvi, að 
sem.flestir borgi fyrirfram næsty árgang (1896), því að prentkostnað þurf- 
um vér að borga ætíð jafnharðau og blaðið kemur út. 

Kaupendur Dagsbrúnar ! Vinjr vorir, menn og konur ! Látið nú 
sjá að þér kunnið að meta þessa viðleitni vora til að géfa yður gott og 
upplýsandi blað, — blað sem fylgir með straumi tímans og mentunarinn- 
ar, en er eklci sífeldlega að róta í draugahólum löngu liðinna alda hjátrúar 
og heimsku. 

Ef kaupendur vorir fjölgá svo, að vér sjáum oss það fært, munum 
vér stækka blaðið. Dagsbrún mun aldrei verða haldið úti sem peninga- 
legu gróðafyrirtæki, hvorki fyrir söfnuð vorn né neina klíku. Vér erum 
meira en ánægðir, ef blaðið að eins borgar sig. En söfnuður vor hefir í of 
mörg horn að líta til þess, að geta lagt fram fé til útgáfu blaðsins, svo að 
nokkru nemi. — Með virðingu og von u.n góðar undirtektir. 

Útgáfunefndin. 


Gefið út af Únítarasöfnuðinum í Winnipeg. 
Kitstjóri : MagnúS J. Skaptason. 

648 William Ave. 

Féhirðir og afgreiðslumaður : Magnús Pétursson. 
S.-W. Corner Ross Ave. & Neria Str. 


Heimskringla Prtg. & Publ. Co. 


